


TALBOT, GUEST 


MorganWíG rho’wch floedd 
Ar g’oald o blaid Guest, iawn orchest hyd arch, 
Gwastadol mae’n haeddol, wr buddiol, o barch : 

A ThaÌbot wr llon,—dau wiwlon diwaeledd o duedd 
didor, 

Am ryddid ar gynnydd o’r mynydd i’r môr : 

Am tíyny’n mhob manau,’n gu rhoddwch,bob graddau, 
Heb hesu, ’ch pleidleisiau o’u plaid yn mhob plwy’, 
Fel caffont eu hethol’n Aelodau Seneddol, 

O herwydd dau wrol a haeddol ynt hwy; 

Hwy’n dygant i Ryddid o’n^^íyff-a’jaJclwy-;———— 
Os ydych chwi’n noffi ymwrthod cam drethi, 

Na lynwch eleni wrth y Tori Adare; 

O hérwydd mae hwnw a’i olwg ar elw, 

Fe’ch twylla chwi’n arw, rwy’n bwrw, mewn bâr, 

A Rhyddid gwlad Freiniol awch wröl ni châr. 


Mae Talbot fel twr, 

A Gwr o blaid Guest —dau onest eu hynt, 

Nid ydynt anwadal rai gwamal fel gwynt; 

Gan’hyny mae sail, gref-adaii, i gredu bydd llu yn cael 
lles, 

Trwy ethol dau sirioi a gwreiddiol eu gwres; 

Daw cynnydd Morganwg heb gelu i’n golwg; 

Gwnant ymiid yn amlwg bob drwg yn mhell draw ; 
Daw Rhyddid, yn ddiau, yn helaeth dan hwyliau, 

Yn lle bod ein bronau ar brydiau mewn braw ; 

Daw’r Toriaid, rhai taerion, yn llwydion dan llaw. 
Guest ydyw’n gwastadol gynnorthwy tra nerthol, 

A Tiiaebot ragorof,—rhaf buddiol eu bod, 

1 ymlid gelynion sy’p peri’n gwasgfaeon, 

Sef Toriaid, rhai taerion, annhirion eu nod; 

Bydd braint i wlad Forgan, yrwan, is rhod. 


MAB MORGAN 


LL. JENRINS, ARGRAFFYDD, CAERDYDD. 













